BARN Y DIAFOL AM BOBL Y DDAEAR, 


SEF 
TAITH “NIGIK4” 
O WLAD EI HUN I'R WLAD HON. 


> CG>ocoe oceTd>9$<>9c>$<—>6<c>e—>e>eoa»bodbo e»eoc>ocoodcb 
A 9» 
Tôn—*“ Poor Jack. 


Rhyw foreu, Nick a drodd 
O'i nyth mewn dillad cochion, 
I edrych sut yr o'dd 
Y ddaear a'i thrigolion, 
Yn gorwedd ar y clawdd, 
Fe welai ryw ddyn meddw, 
A Nick a wedai'n hawdd, 
Peth goreu wnes oedd cwrw. 


Pan'r oedd eu gwyr o dre', 

Fe ganfu bedair menyw, 
Yn nghyd yn yfed te, 

Gan adrodd clec yn salw ; 
Yn union ebe fe, 

Er fod fy nhy o'r mwya' 
Nis gwn oes genyf le, 

I gyd i'r genedl yma. 


Yn nesaf yn y cwrdd, 

Yn lân fe ganfu eneth, 
Yn edrych am ei hwrdd, 

Heb feddwl am y bregeth ; 
Ac arall wrth ei chap, 

'N ei bïnio mewn lle dircel ; 
A Nick a wedai'n chwap, 

Mae "nheyrnas eto'n ddiogel, 


Rydw. No, a7. Al*7- (ÔlO, ; ww) 












2 


Yn rhifo arian hen 

Fe ganfu rhyw hen gybydd, 
Dywedai Mick ar wen, 

Mi fynaf ffwrnais newydd ; 
Ni welaf yn y byd 

Mwy 'hawydd na'r cybyddion, 
Pe caffent hwy ì gyd, 

Ni welant byth mo'u digon.” 


Fe welai Ustus tew, 
Yn derbyn pedair hwyad 
Gan Sion o Bant-y-rhew, 
A gur'sai Twm Bant-dafad ; 
A d'wedai Ack ar hyn, 
Yn glau a llawen ddigon, 
'Rwy'n hoffi yn y llyn, 
Gwmpeini gwyr bon'ddigion, 


Yn gorwedd ar y llawr, 
Yn agos i gyfreithiwr, 
Fe ganfu neidr fawr, 
A hono yn y parlwr ; 
O chwerthin aeth yn llawn, 
Gan gofio am y 'Scrythyr, 
— Sy'n d'weyd, “ mae hyfryd iawn 
Yw trigo yn nhgyd o frodyr.” 


Fe glywai garwr bîr 

O'r pwlpud yn ei wawdio, 
Nick wedai cyn bo hir, 

Yn ffryns ni fyddwn eto ; 
A chlywai Sion Bantteg 

O'r cwrdd 'nol dyfod adre,” 
I'w wraig yn rhoddi rheg, 

'Am borthi hen wr gwine. 


Fn 


CU CN ba “o 


8 


Fe glywai Wil Parc Me, 

Yn gweddïo'n faith aflawen ; 
Ac yn ei boced e' 

Swllt drwg yn mherfedd taten ; 
A Nick a 'wedai'n awr, 

Mi ro'f i'r rhai'n fy mendith,. 
'Doês dim ar ddaear fawr o 

'Wy'i'n hoffi'n fwy na rhagrith. 
Yn nesaf ar y daith, 

Mewn caban llawn o dyllau, 
Ca'dd fenyw wrth ei gwaith, 

A'i phlant yn canu hymnau ; 
Yn salw 'drychai Nick, 

Ac aeth i ffwrdd yn union, 
Gan dd'weyd—“ Wel dyma dric 

Na wnel'sai boneddigion. 


Yn nesaf i'r Plas mawr, 

Yr aeth at 'Scweier Bigbol, 
Fe glywai'i enw'n awr, 

Yn barchus a chyfrifol ; 
Y cynydd wrth y cwn, 

A'r 'Scweier wrth ei ddeiliad, 
Ondam y mwya'uswn 

I alw'r d——l yn danbaid. 


'Rol hyny yn Landwr, 

Fe glywai bregeth ffyrnig, 
Gan un ag oedd yn siwr, 

Ki fod yn etholedig : 
AÂ' Nick a safai draw 

Gan chwerthin wrtho'i hunan, 
Ac aeth i siglo llaw 

A'r gwr pan ddaeth ef allan. 












4 


Yn nesaf, clybu ddau 
Grefyddwr yn ymgomio; 
Ysgrythyr yn coffhau, 
A'u gilydd yn difrifo ; 
A d'wedai N1ck—Hei ho ! 
Mae nghalon yn gwresogi, 
Nid af i adre' dro, 
Mae'r byd mor hyfryd imi. 





Fe dynwyd sylw Nick 

At wr a wylai'n hidl, 
'Roedd e' yn dduwiol iawn (?) 

A thynai gwyneb fddle ; 
Gweddiai yn y cwrdd 

A cheisia am y nefoedd, 
Ond allan troai'n hwrdd, 

A thwpai bawb o'i wirfodd. 


Bravo! Bravo! medd Nick, 
Mae pawb i mi yn perthyn,— 
Ar oll am fod yn gwic— 
I dwyllo 'nol ei gynllun, 
Mae gwen i'w chael mor rhad, 
Drwy'r byd ac yn yr Eglwys, 
'Run pryd a dagr brad— 
Yn treio'ch brath'n gyfrwys. 


Ra 


